WYTHNOS _ & 7 


20 Fford i gynilo 


FAWR 


util Camau arbed ynni hawdd, wedi'u cymeradwyo 
gan arbenigwyr 


YNNI... 


Arbedwch yn y gegin 


1 Defnyddiwch bowlen i olchi llestri yn hytrach na rhedeg tap, lleihau eich defnydd o beiriant golchi un beic 
yr wythnos, a dim ond llenwi'r tegell gyda'r dŵr sydd ei angen arnoch chi a gallech chi arbed tua £ 36 y 
flwyddyn yn y gegin. 


Gall tap diferu wastraffu mwy na 5,300 litr o ddŵr y flwyddyn, felly gwnewch yn siŵr bod eich tapiau 
wedi'u diffodd yn iawn a newid golchwyr yn brydlon pan fydd tapiau'n dechrau diferu. 


Arbedwch yn yr ystafell ymolchi 


3 Gallai teulu o bedwar arbed £75 y flwyddyn ar eu biliau ynni a dŵr drwy dreulio un munud yn llai yn y 
gawod bob dydd. 


Mae tap rhedeg yn gwastraffu mwy na 6 litr o ddŵr bob munud, felly trowch y tap i ffwrdd wrth frwsio'ch 
dannedd, eillio neu olchi'ch wyneb. 


Gallai disodli pen cawod aneffeithlon ag un effeithlon o ran dŵr arbed tua £ 70 y flwyddyn i aelwyd o 
bedwar o bobl oddi ar filiau nwy a thua £ 115 y flwyddyn oddi ar filiau dŵr. 


Arbedwch oleuadau 


6 Diffoddwch eich goleuadau pan nad ydych chi'n eu defnyddio. Os byddwch chi'n diffodd golau am ddim 
ond ychydig eiliadau, byddwch chi'n arbed mwy o egni nag y mae'n ei gymryd i'r golau gychwyn eto. Bydd 
hyn yn arbed tua £ 14 y flwyddyn i chi ar eich biliau ynni blynyddol. 


Amnewid eich bylbiau fel y gallwch gyda LEDau ynni effeithlon - ar gyfartaledd gallai arbed tua £ 35 y 
flwyddyn ar filiau. 


Cadw ar offer 


8 _ Gall diffodd eich offer yn y modd segur arbed £ 30 y flwyddyn i chi a chofiwch beidio â gadael gliniaduron 
a ffonau symudol ar wefr yn ddiangen. 


Arbedwch ar wresogi 


9 Os oes gennych amserydd ar eich system gwres canolog, gosodwch y gwres a'r dŵr poeth i ddod ymlaen 
dim ond pan fo angen. 


10 = Os byddwch chi'n gwrthod eich prif thermostat o 1 gradd, gallwch chi oddeutu 10% ar eich bil ynni. Ond 
gwnewch yn siŵr bod eich cartref yn ddigon cynnes yn ystod tywydd oer. Gall cartrefi oer niweidio'ch iechyd. 


aa 


Department for 
Business, Energy 
& Industrial Strategy 


citizens 
advice 


Defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR! HBESW20 


20 Fford i gynilo 


FAWR 


util Camau arbed ynni hawdd, wedi'u cymeradwyo 
gan arbenigwyr 


YNNI... 


Gallai gosod thermostat ystafell, rhaglennydd a falfiau rheiddiaduron thermostatig a defnyddio'r 
rheolyddion hyn yn effeithlon arbed tua £75 y flwyddyn i chi. 


12 _ Caewch eich llenni yn y cyfnos i atal gwres rhag dianc trwy'r ffenestri a gwirio am ddrafftiau o amgylch 
ffenestri a drysau. 


13 Gall atal ffenestri a drysau a blocio craciau mewn lloriau a byrddau sgertio ddrafft arbed tua £20 y 
flwyddyn ar filiau ynni. 


Arbedwch trwy newid 


14 Defnyddiwch yr offeryn cymharu prisiau ynni Cyngor ar Bopeth i weld a allwch arbed arian trwy newid 
tariff ynni neu gyflenwr. 


Arbedwch trwy gael cefnogaeth ychwanegol 


15 Gwnewch wiriad ynni cartref i ddarganfod mwy am arbedion o hyd at £ 130 y flwyddyn ar filiau ynni 
cartref. Ewch i wefan Cyngor Ynni Syml a chael cyngor personol ar arbedion ynni. 


16 Ewch i'ch swyddfa Cyngor ar Bopeth leol i gael cyngor yn bersonol ar sut i leihau eich biliau ynni. 


17 _ Osoesunrhywun yn eich cartref yn derbyn budd-daliadau, cysylltwch â'ch cyflenwr ynni iweld pa gymorth y 
gallant ei ddarparu. Dylent allu dweud wrthych pa gymorth sydd ar gael trwy'r Rhwymedigaeth Cwmni Ynni. 


18 Os oes angen ychydig o help ychwanegol arnoch gan eich cwmni ynni - gan gynnwys biliau print mawr 
neu fwy o gefnogaeth yn ystod toriad pŵer - gallwch wneud cais i gael eich ychwanegu at eich cofrestr 
gwasanaethau blaenoriaeth rhwydwaith trydan. 


Gwiriwch a ydych chi'n gymwys i gael y Gostyngiad Cartref Cynnes. Gall cyflenwyr ynni ddarparu ad- 
daliadau i aelwydydd ar rai buddion. Yr ad-daliad yw £140 ar gyfer 2019/20 a dylech gysylltu â'ch cyflenwr 
trydan yn uniongyrchol i weld a ydych chi'n gymwys. 


Os ydych yn byw yng Nghymru, cysylltwch â chynllun Nyth Llywodraeth Cymru ar 0808 808 2244 i weld 
a ydych yn gymwys i gael pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim fel boeler newydd, 
gwres canolog neu inswleiddio. 


aa 


Department for 
Business, Energy 
& Industrial Strategy 


citizens 
advice 


Defnyddiwch eich pŵer i wneud gwahaniaeth MAWR! HBESW20 


